સવત ૧૯૮૭માં ગુજરાતમાં ભય કર વરસાદ 
ગુજરાતમાં જળપ્રલય 
અને 
વરસાદથી થએલુ નુક્સાન 


પાવી પ્રસિદ્ધ/કરનારઃ 
4 સકૅનભાઇ/ દેસાઇભાઇ 





ખભેોળઈઈ#૪ તા. આણુ દ, 
જીહ્લે ખેડા 
મંત ૪,૦૦૦ 


સવત ૧૯૮૩ ઝર ₹. સ. ૧૯૨૪ 
છીમ્સત ૦-૨-૦ 


ણી હૃ હધાપીઠ જ. 
કે અમહાવાટ શ્ર 


ગ્રજરાી થય મ ઝુજરાતમાં થએલો જળ- 


પ્રલય અને વરસાદથી થએલું નુકશાન 


“-વ્ડશ્ઝઝટ ન 


જળપ્રલય તો ન્નેરમાં આયો રે કાળા કેર તો! વરતાયેો ટેક 

સવત ઓગણીસે ત્યાસીમાં તો અશ્ચાડે વદ જણી રે, 

દસમથી તે અમાસ સુધીમાં જળજળ ને જળ પાણી રે. જળ. ૧ 
ખારે મેધ તો ચઢી આવ્યા ને ગુજરાત ક્યું ધુળધાણી રે, 


પર્વત સરખા પડી ગયા તે ડુંગર ગયા તાષ્ય્રી રે. જળ. ૨ 
સાત દીન તો વરસાદ વરસ્થે! વરસે મુસળધાર રે, 

સાઠ ઇચ તો પાણી પડીયું વરતાયે! કાળે ઝેર રે. જળ. ૩ 
વાયુ વેગે વાદળ નાસે સુપડે જળતે નાંખી રૈ, 

ગાળા ગબડે વાયુ કેરા ભષ્મુકાર લાગે ભાંગી રે. જળ. ૪ 


ઉ'ચા ખગલા ઉડી ગયા ને કોઇનું ન ચાલે બળ રૅ, 

ઝુપડાં હતાં તે તષણુાછ ગયાં ને નીચાં પડીઆં ધર રે. જળ. પ 
નનેશી ડોસી પ'ડિત પુરાણી શેઠ શાહુકાર સૌ ત્રાસે રે, 

છેકર્‌ાં હૈયાં પડયાં મુકીને સૌ જીવ લઇ ત્યાં નાસે રે. જળ. ૬ 
નદી નાળાં છલકાઇ ગયાં ને તલાવ ગયાં ફૂટી રે, 

દેશ ચુજરાત તો ખાળાઇ ગયો ને વાવેતર દીધુ દાટી રૈ. જળ. ૭ 
આજવા તલાવે ઉધું વાયું ગાઉ પચીસમાં પાણી રે, 

બસેતેર ફુટ તા ઉચુ ચઢીયું પાળ ગઇ છલકાણુી રે. જળ. ૮ 
ઉત્તર દીજ્ચાથી કાંસ ફાટયો કોતર મોટું કીધું રે, 

સાઠ ષ્ટ પહોળું ક્રોતર પડીયુ પાણી નાદું સીધુ રે. જળ. હ 
બખે વાંસ પુર પાણી ઉછળે ત્રણુ શૈલ નય પહોળા રે, 

વચલાં ગામ તો તષ્યુઇઇ જાય તે નનેર કરે ત્યાં બહોળું રે. ૧૦ 
ગામ ટીબીનું તલાવ ફાટયુ કામજ ડકુડાં કીધાં રે, 





[ઝરતી માવીસતિટ વિમા]  * 


અનુજ ૪૩7૨-૯૮ વર્માજ 












પુસ્તવાનું નામ »9૨/નમ/7 લાઈ ક ૯/2૪/ 27- 
જરર «7? વ“૪જવ' «.#-77- 
થિવ્ય --15-૬૦૬૩22233૦--.9૨- 


અરધી રાતે તલાવ ફાટયુ વચલાં ગામ તે લીધાં રે. જળ. ૧૧ 
વડેદરા આવતાં ખને તલાવનું પાણી થયું તે એક રે, 
વિશ્વામિત્રીમાં ભેમાં યધ્તે ગામ તણાયાં અનેક રૈ; જળ. ૧૨ 
વાયુ વેગે પાષ્યી નાદુ' વડોદરા શહેરમાં પેડુ રે, 

ચારે ખન્નરે પેઠું પાણી જઇ મેડા મથાળે ખેડુ ર. જળ* ૧૩ 
અરધુ રાહેર તો ડુખી ગયું ને બગલા ગયા પડી રે, 

નાગરવાડા તમામ ખુડી ગયે। ને લોકો! ગયા ઉપલે માળે ચઢી રે. જળ* ૧૪ 
ડાંડીઅ ખનજર તો ડુબી ગયું ને શહેરમાં ફરે ત્યાં હોડી રે, 
હાથી તરાપે માષણુસ કાઢયાં હીંમત સોની તોડી રે જળક ૧૫ 
દીગ'ધર સરખા ડુખી ગયા ને પૈસા મુકયા પડતા રે, 

જેની ફૂ'કે પર્વત ફૂટે તે નર દીઠા જળમાં મરતા રે. જળ. ૧૬ 
લખપતી તો લુટાઇ ગયા ને ઝાડે ખાથે ભરતા રે, 

વડ ખાવળે ચઢી ગયા ને પાંચ દીન લાંબા કરતા રેં. જળ, ૧૭ 
ગોાધરાથી તો શેઠીઆ લેકે મદદ ધણેરી કીધી રે, 

રાંધ્યુ અનાજે મોકલી દઇને દશ દીન મદદ દીધી રે. જળ. ૧૮ 
ટપાલ તાર તો બધ હતા ને બધ હતી રૅેલવેગાડી રે, 

ઔક્િિસ કચેરીએ બધ હતી ને તણાઈઇએ ઘેડાગાડી રે. જળ. ૧૯ 
રેલ્વે સડકો તુટી ગઇ ને લેક દુઃખી ત્યાં થયા રે, 

સગે સામવે પેશી “નય તે દીઠે આળખાષણુ ચાલ્યા રે. જળ. ર૦ 
સ્મસાનમાં તો પાણી પેઠાં ધેરજ મુડદાં બાળે રૈ, 

હજારો લોક તો દબાઇ ગયા ને કેટલાંક જળને નનળે રે. જળ. ૨૧ 
વિશ્વાસિત્રીમાં માણુસ તણુાયાં આવી તાળે લટકયાં રૈ, 

એક કેદીએ જવતાં કાઢયાં પદર વીશ્ન ત્યાં વળગ્યાં રં. 9/ળ. ર્‌ર 
વડ બાવળે ખાથે ભીડે દીલમાં ધેો।ચાય શળ રે, 

સેકડો મનુષ્ય તો તણાઇ ગયાં ને વિશ્વામિત્રીમાં પુર રૈ. જળ ર૨૩ 
મહીસાગર તાપી રેવાજમાં પુલે પાણી જાય રે, 


(૪) 


શેઢી વાત્રક સાબરમતીમાં પાણી ળહું છલકાય રે. 

શેઢી ફાટી ગોમતી છલકાઇ ડાકોર તો તષુય રે, 

ગામ સુઆલનુ તલાવ ફૂટયું સાવલી તો ઝ પલાય રે. 
આડાં ગાડાં માણુસ તણુાયાં સો ગયા હી'મત ડારી રે, 
એક બહાદૂરે જીવતાં કાઢયાં શેઢીમાં મતુષ્ય ચાલીસ રે, 
શેઢી ક્રાટી ઉમરેઠ આવી એડ ખજભેોલજ ત્યાંય રે, 
ત્યાંથી પાણી નાડું તે બાકી ચીખોદરા આણુંદ માંય રે. 
બાકરોલ ખોયું કરમસદ ખોયું નાડું પાણી નાય રે, 
પેટલાદમાં તો પાણી પેડુ લેકતે ડુટાવી જ હાય રે. 
નવ વાગતાંતે સુમાર થતાં ગણી છલકળ છે શેઢી રે, 
દડ્ઞ ગાઉના પટમાં પહોળું પાણી *નય હેલકરી રે. 
મહેમદાવાદમાં પેડુ પાણી ખભાલી બખુડયું છેક રે, 

ધરાં સધળાં પડી ગયાં ને છાપર્‌ૃ રહ્યું એક રે. 
ગામડાં ધણાં બોરાઇ ગયાં ને શેઢીએ ખાઝા મુકી રે, 
જળ વધાવ્યું ધણુ।ક લેકે ત્યારે શ્રાંતી કીધી રે. 

શેટી કાંઠો સાગર જાણે સોતા સાથે આવ્યે. કાળ રે, 
નરનારીના વિન્નેગ પડીઆ રૉતાં મુક્યાં બાળ રે. 
મહીસાગરમાં તો મહા ભય'કર પુલે પાણી જતુ રે, 
નાળાં વુટયાં કોતર પાડયાં જબરૂ તોફાન થાતું રે. 
મહીસાગર કાંઠે ભય કર પુરથી સોને ચિન્તા થળ રે, 
ચાર મુસાફર ડુબી ગયા તે ભાદરવાની હોડી તણુઇ રે. 
મહીસાગરૅ માંઝા રાખી હદમાં જપ્તે ઉભી રે, ' 

દયા મહેર તો વળી ધણી જ કીધી જકેળતે નથી તે દુભી રે. 
રેવાજીમાં તા ચટી રેલને ભરૂચ ખાલી કોધુ રે, 
કેલનષુર તે ભીલુપર તે. સમુળગુ ખાળી દીધુ રે. 
રેવાજીકાંઠો ભરપુર રેલમાં ભરૂચ ડુસુ ડુણુ થાય રે, 


જળ 


જળ, 


જળ. 


₹ળ. 


જળ. 


%ળી. 


જળ. 


જ્૪ 


રપ 


" ૨૬ 


૨૭ 


ર૮ 


રહ 


૩૧ 


૩ર્‌ 


૩૩ 


* ૪ 
« કષ 


. ૩૬ 


(પ) 


મગર માછલાં તણાઇ આવે ને ઢોર તણાયાં નનય રે, જળ. 


તાપીયી તો આંતર દીધો! નુકસાન નથી કોઇ વાતે રે, 


સુરત તરફ તો સાર્‌ હતુ તે નથી તુકસાન કે।ઇ ભાતે રે, જળ. 


સાબરમતી તો સાગર જણે દરીઓ નાખી જ દીધો રે, 


અમદાવાદમાં તો પાણી પાણી ભણુકાર ધણેાક છીધો રે. જળ. 


બાવન મીલમાં પાણી પેઠું બંગલા પડયા હેઠ રે, 


માલતાલ તો કહેવી ગયા ને મેડે પાણી ઠેઠ રૈ. જળ. 


સાબરમતીમાં સાગર ભરીએ હીંમત સૌ કેઈ હાર્યા રે, 


જળ જળ દરીએ થઇ ર૨લ્યો તે શેઠ શાહુકાર સો માર્યા રે. જળ. 


વાત્રક નદીમાં વાંધા ધણા! સધળાં ગામ તો ખોર્યા રૈ, 


ધણાંક ગામ તો ખોળાઇ ગયાં ને રાખ થળતે રૉળ્યાં રે. જળ. 


કછ કાડીઆવાડ તો ખોરાણળ ગયું તે જબર તોફાન ન્નગ્યું રે, 
નદીઓ કેટલીક છલકાઇ ગઇ ને પશુ પખી તો ભાગ્યું રે. જળ. 
સલુષુ સંખેડા સામરખાનતે ચાંગા વળી ચકલાશી રે, 


રાઠલેલ આખડાલ ખબોરાઇ ગયાં ને વડથયલ ને વગાશી રે. જળ, 


જરેાદ જ'બુસર “ખલા ને જટાડીઆ ને ઝાંખરીઆ રે, 


વડાદ વાધોડીઓઆ પડી ગર્યાં તે ખેઢવું ને વળી બારીઆ રે. જળ. 


ખભેલજ ખાનપુર ખાનઝુવાને ત્રણાલ તારાપુર રે, 


અજરપુરાતે અજુપુરામાં તુકક્ષાન તો ભરપુર રે.. જળ. 


કણુભા કારેલી કરખડી ને કન્નેડા ને કરમશીઆં રે, 

કષણુભઇ કજરી કુજરાવમાં તો ધરાં ધણાં જ પડોઆં રે. જળ. 
વસે! વઢવાણુ વીરમગામતે વેરાને વડતાલ રૈ, 

વસઇ વીરેોલ વશ્ચનપુરામાં નુકશાન તો ખેહાલ રે. જળ 
સાવલી સ'દેસર શીવરાજપુર ને નાવલી ને નરસ'ડા રે, 

પછજ પીપલગ તો ખોર ગયાં ને ઉમરેઠ ઉતરસ'ડા રે, જળ. 
ભાલેજ ભરાડા ભાટપુરા તે આણુ ૬ અમદાવાદ રે, 


૨૮ 


૭૯ 


૪૦ 


૪૧ 


૪ર 


૪૩ 


૪૪ 


૪૫ 


જ 


૪૭ 


૪૮ 


૪૯ 


(૬) 


નાપ્રુ નાપાડ તો ભારે દુ:ખમાં માતર મહેમદાવાદ રે. જળ. 


ખાજવા બહુથા ખબાંમણુગામ ને હમીરપુરા ને હાથજ રે, 


કડી કલોલમાં નુકશાન બહુ છે લતીપુરા તે લાછરજ રે. જળ. 


કાસોર કોંમરાલ કરમસદ ને ગાના તે ગામડી રે, 


સાંઢાસાલ સમલાયામાં નુકશ્ચાન અતી વેષ ને વાંઠવાળી રે. જળ. 


પાલેજ પાલષુપુર પણુસોરા તે ડાકોર ડભાશી રે, 


લાંભવેલ લાલપુરા તો ભરપુર ખુડ્યાં ભાદરણુ ભેટાશી રે, જળ. 


ધોળકા ધધુકા ધોળાજીને આશી ને અગાસ રે, 


૨ણેોલી રાણીઆમાં નુક્શાન ધણું અબાલી ને અડાસ રે. જળ. 


ધણાંક ગામ તો ખોરાઇ ગયાં ને મતુષ્ય ઢોર ગયાં મરી રે, 


દશ્ઞ વરસે તો ધવા નહિ વળે લે।કની દશા વળી રે. જળ. 


ખડયુ ખડીઆટે ખભાળજમાં જળ આવી ત્યાં થોભ્યું રે, 


જળજળ સાગર થઇ રહ્યું તે હનુમાન બકે રોક્યું રે. જળ. 


ભ્રછલાલ ગીરધરે ભાવ કરીને જળની સ્તુતિ કીધી રે, 


કાશી ત્રીકમે કરૂષ્યું કરીને સૌને હિમત દીધી રૅ. જળ. 


ધન્ય ધન્ય એવા દયાવતોને કરીયાં પરમારથ કામ રે, 


અખડ શોભા વધે તેમતી પ્રભુ આપન્ને વૈકુડ ધામ રે. જળ. 


ઝાડ તાડ તો પડી ગયાં ને મુઆં પશુ પખી ને ઢોર રે, 


સાગ બાવળ તેો ગખડી ગયા ને પરીઆં કેોતરકેોર રે. જળ. 


પશુ તણાય પખી તણાય માથે ભમીઓ કાળ રૅ, 


કેટલીક સ્રીઓ તણાઇ ગઇ તે કમરમાં બાંધ્યાં ખાળ રે. જળ. 


વાવેતર તમામ તષ્યાઇ ગયું ને તમાકુનાં ધર્‌ કેવાઇ રે, 


કપાસ કેટલાક બોારાઇ ગયા ને ધરતી ગઇ છે ધોવાઇ રે. જળ. 


પાદરા સરખા કોહવાઇ ગયા ને ડાંગર ગળ દબાઇ રે, 


ખાજરીનો તો પાક નથી ને ધરતી પડતર થઇ રે. જળ. 


માજન લેકે મદદ કીધી આપ્યાં વસ્ત્ર તે અન્ન રે, 


૫૧ 


પ૨ 


પ૩ 


૫૪ 


પપ 


પદ 


પૃ 


પ૮ 


પહ 


૬૦ 


૬૧ 


દર્‌ 


(૭) 


મુણથી તો શૈડીઆ લેકે આપ્યુ' ધરમાદા ધત રેં. જળ. 
સરકારથી તો તમાવી આપી મદદ સૌને દીધી રે, 

દશ ચુજરાત તો પાયમાલ થયો તે લજ્યા સાતી લીધી રે, જળ. 
કરોડે! રૂપીઆનુ તુકશ્ચાન થયું પાપ રહ્યું છે પાખી રૅ, 
સાંખ્યુ હશે તે કોઇક ખાશે પુછી જે મધમાખી રૈ. જળ. 
કુદરત રૂઠે ત્યાં કોઇનું નવ ચાલે અન્યાય તો! વરતાયે। રે, 
ખાંન ભાણેજની માઝા નવ રાખી આ અવસર તો આગ્યે। રૈ. જળ. 
કાકી ભત્રી“નના વેપાર થયા તે મોટા નાની નવ ન્નેયું રે, 


બાપદીકરીના વેપાર થાય છે આપે માતમ ખોયું રૈ. જળ. 
ભાષખેનના કાંતે સાંળળ્યા અતીશે અન્યાય થાય રે, 

ભ કે 

ગાંચરાહ તા ભામી નાંખ્યા ને પાપ તો ઉભરાય રે. જળે. 


ઉછીનું લાવીને આપે નહિ તે અતે યાય છે લડવા સામો રે, 
હાથે કરીતે હાથે ભોગવશે! અતે આપો તેવું પામોરે. જળ. 
અરે ઉલ્લુખએા આ શું સમન્યા કળયુગ હળાહળ આવ્યો રે; 
માથા ઉપર તો મરણુ ભમે છે જરા પરભુની બીક લાવો! રે. જળ. 
ધન હેય તો વાપરે હાથે અન્તે ધુળ થળતે ઠેરશે। રે, 

વીલે મોંઢે મરી જશેોતે અગ્ની સાથે બળશે! રે. જળ. 
કચન કેરી કાયા બરી જશે ને જુતની પેરે ભમશે। રે, 

ઉઘાડી મુડીએ ઉડી જશે ને શખનતી સાથે રમશે રે. જળ. 
ક્ષા માટે તું સુઇ ર્યો છુ અચેત પામર પ્રાણી રે, 

માથા ઉપર તો મરષ્યુ ભમે છે તેતી ખમર ના નનણી રે. જળ 
ધામધુમ ધધામાં ધાષો સમર્યા નહિં વનમાળી રે, 
મારાતારામાં આયુષ ગુમાયે। સમર્યા નહિ ગીરધારી રે. જળ. 
ગુજરાતમાં જળપ્રલય આવ્યો નદીનાળાં તો ભરપુર રે, 
વાવેતર તંમામ બોળાઇ ગયાં ને છે।કરાં ખાસે ધુળરે. જળ 
રાંમ ભજે તો લીલાલેર છે નહિ તો કાળે] કેર રે, 


1૭૦ 


૭૧ 


છર્‌ 


(૮) 


પાપ તને તો લીલાલેર છે નહિ તા બુ'જમાં ફરે ર. જળ ૭૬ 
દાસ મકનની વીનતી ભાષ્ઠ ઠૈયે ધરજો આજ રે, 

₹ળદેવની સ્તુતિ કરતે પરભુ રાખે લાજ રે. જળ ૭૭ 
લેઉઆ પટેલનો દીકરો તે મકતદાસ સુજ તણું છે નામ રે, 

દૈશ દિ'દુસ્તાન ચુજરાત મધ્યે ખંભાલજ માર્‌ ગામ રે. જળ ૭૮ 

કીશેરદાસ ર૪જના મહેક્ષા મધે સુજતણુા મુકામ રે, 

આવતા જતા મીત્રો મારા બ્હેનો બળયો આવવુ મારે ઠામરે. જળ. ૭૯ 
સુવા ખેસવા સગવડ આપીશ જમવા નહિ ખેસે કઇ દામ રૈ, 
સ્વદેશી ભાઇએ વડીલ મારા મુજ સરખું લખન્ને કામ રે. જળ, ૮૦ 
શુ' લેઇ આવ્યા શું લેઇ જવું આખર જવુ ઇશ્વર ધામ રે, 

ખે કર ન્નેડી વ'દુ ષ્ુ' મિત્રો સાતે મારા રાંમ રાંમ રે. જળ. ૮૧ 





વરસાદથી થએલુ નુકશાન 


સવત ૧૯૮૩માં ગુજરાતમાં જળપ્રલય થવાથી નુકશાન ભય- 
કેરે ચયુ છે. પૃથ્વીમાં વધારે અનીતિ તયા પાપ વધે છે ત્યારે પરમે- 
ક કાં તો જળપ્રલય, કાં તો અગ્તિપ્રલમ કે ડાં તો રોગૃપ્રલય કરે 

. વધારે પાપ વધવાથી વધધટ હોય તે કાપીને સરખુ કરે છે. આ 
વરસમાં ચમત્કારી વદસાદ એવો વરસ્ચા કે પ્રથમ જેઠે વદી ૧ ને 
દીવસે વરસાદ એકદમ વરસવાથી તળાવે! ભરી દીધાં. પછીથી અજ્ઞાડ 
સુદમાં વરસાદ વરસવાથી તળાવમાં પાણી માઇ શ્રક્યુ નહિ માટે તે 
પાણીથી દેશમાં જાતરેકોતર પાડી દીધાં. અતે નેવાનુ પાણી મોભારે 
ચઢાવી દીધુ અતે વાવેતર ખોરાયુવારી જમીનમાં ખોરાઇ ગયું. 
પછીથી અશ્ઞાડ વદી ૧૦થી તે અશાસ સુધીમાં એવો ચમત્કારી 
વરસાદ થયો કે એવો વરસાદ તો સો બસે વરસ ઉપર થયા નહિ 


(૯) 


હેય, સાત દીવસ સુધીમાં એવો વરસાદ થયો. વાયરાના ગોળા 
ઝએેવા આવવા માંડયા કે નણે તોપોાના ભડાકા થતા હોય. 
રાતદિવસ ખીક લાગે એવો ભયકર વાયુ તથા વરસાદ થવા માંડયો 
તેથી બધા ગુજરાતપ્રાંતમાં ધણુજ નુકસાન થયું તથા ધરાં પડી 
ગયાં અને કેટલાંક માણુસ મરી ગયાં. આજવા તળાવનું પાષ્યરી 
બસે' ને તેર જુટ ઉચુ ચઢી ગયુ એટલે તલાવથી ઉત્તર્રદશામાં 
પશ્ચિમ તરફ કાંસ કાઢેલો છે તેમાં વધધટનું પાણી રાખવા સાર 
ચોસઠ ખારાં મુકેલાં છે, તે ખારાંમાંથી વધારેનું ત્રણુ ફુટ પાણી 
છે।ડયું તથા બગલા આગળથી ટાવરતું પાષી છોડયું તથા તળાવથા 
ઉત્તરદિશામાં ગામ અસોજ તરફ મોટો કાંસ કાઢેલો છે, તે કાંસ 
ગામ અડીસન અને કોાદરવાયા ગામની વચ્ચે આવેલો છે. ક્ાંસમાં પાખ્યી 
નહિ માવાથી કાંસ ફાટયો, તે સાઠ ક%૪ુટ પહોળું અને ચાલીસ ખુટ 
ઉંડુ કોતર પાડીને પાણી નીકળ્યુ. તે પાણી તથા ગામ રી ખીનુ 
તળાવ ફૂટયું એટલે બતે તલાવનું પાણી આગળ જતાં ભેગું થયુ 
એટલે રસ્તામાં ખખે વાંસપુર પાણી ઉંચુ ઉછળવા માંડયું, અને 
ચાર માપલમાં પહેાળુ નાડુ એટલે રસ્તામાં જેટલાં ગામ આવે તે 
તમામ તાણી નાખ્યાં. તેમાં ધરાં, માણુસ, ઢોર, પશ્ચુપખી તમામ 
તણાઇ ગયુ. *રસ્તામાં ટીખી, ખટારા, ઇટાલી, કેોટખી, કેલન- 
પુર, ભીલુપુ૨ તે તમામ ગામડાં તણુયાં અને તે પાણી ઉછ્ાળાભેર 
વડોદરામાં આવ્યુ એટલે વિશ્વામિત્રીમાં ત્રણુ પાણી ભેગાં થયાં 
એટલે વડેદરા શહેરમાં મેડા મથાળ પાષ્પ]ી એક ખે માળસુધી ચઢી 
ગયુ. સ્ટેશન સુધી બખમે માથોડાં પાણી થઇ ગયુ એટલે સ્ટેશન 
ઉપરતું તમામ માષ્ટ્સ ત્યાંનું ત્યાં રોકાઇ ગયુ. તે ચાર દિવસ સુધી 
ત્યાંનુ' ત્યાં ભૂખ્યું ને ભૂખ્યું બેસી રહ્યું. એદ્રીસીના અમલદારે 
ત્યાંતા ત્યાંજ રહ્યા. દુકાનદારો દુકાનમાં ને દુકાનમાં તેમજ ધરમાંનાં 
માણુસે। ધરમાં રહ્યાં. શહેરમાં હોડીએ તયા વાંસના તરાપા કરવા 


1 દ૦/ 


માંડયા. તેમાં લોકોને બેસાડી તથા યાથી ઉપર ખેસાડીને ઉચાખુ- 
વાળી જગ્યાએ લઇ જવામાં આવતાં હતાં. કેટલીયે ધેડડાગાડીએઓ 
ઘોડા સહિત તષ્યાઇ ગઇ અને માષ્યુસે પણુ તણાઇ ગયાં. ગાસડાંનાં 
ધષ્માં માખુસો વડેદરામાં વિશ્રામિત્રી નદીમાં તખુ।!ઇ આવ્યાં હતાં. 
કેટલીક પેટીઓ, પટારાં અને મજુસો તષુા।ઇ આવી હતી. વડેદરા- 
માં ડાંડફીઆ બન્નર, નાગરવાડા, ભોઇવાડેો, ગોલવાડ વગેરેમાં એક 
ખે માળ સુધી પાણી પાંચ દિવસ સુધી કાયમ રચ્યું, તેથી ઉંચા 
ખઅગલા તયા નાનાં તમામ ધરા પટી ગયાં. ધરા પડવાથી હન્નરે 
માણુસો। તેના તળે દબાઇને મરી ગયાં. દુકાનોમાં પાણી પેસી જવાથા 
લોકોનો માલ તથા પૈસા તખ્મજ ગયા. અનાજના ભરેલા કાથળા 
પલળી ગયા અન તે પાંચ દિવસ સુધી પાણીમાં પલળવાથી અનાજ 
ક્રાહવાઇને ઉગી નીકળ્યું, એટલે તે અનાજ લોકોએ ભાગોળે કારી 
નાખ્યું. ખાંડનો ભરેલી થેલીએ પાણીમાં એગળી જવાથા 
લોકોને ભારે નુકસાનમાં ઉતરવું પડયુ છે અને હવાપાણી પણુ 
કોાહવાણુને લીધે બગડી ગયાં છે. 


ગ્મેક ધરમાં આઠ ભાઇ હતા, તે ધર પડવાથી ખધા દખાઉપને 
સરી ગયા. એક ધરમાં સાત માણુસ હતાં, તેમાંથી એક નાને! છોકરા 
નિશાળે ગએેલે હતો તે જીવતો રહ્યો, અને બાકીનું છ માણુસ 
જમવા ખેઠેલાં હતાં તે એકદમ ધર પડવાથી દબાઇને બધાં મરી 
ગયાં. એક પત્યરના કારખાનામાં સોળ માણુસ કામ કરતાં હતાં, 
તે બંગલે! પડવાથી બધાં માણુસ દબાઇને મરી ગયાં. ટપાલ, ટેલી- 
ફેન, તાર ઓફીસો, કચેરીએ તમામ બધ હતાં. આગગાડીગોા 
તમામ બધ હતી. વિશ્વામિત્રીમાં આગળથી તણાઇ આવેલી મરેલી 
સ્ત્રીની બગલમાં બે મરૅલાં છોકરાં હત્તાં. બીજી એક સ્રી કેડે બાંધેલા 
છોકરા સાથે તષ્યાણ આવી હતી. વિશ્વામિત્રીમાં ગોવાગેટના સ્ટેશન 
ઉપર કેટલાંક તણાઇ આવેલાં, પદર વીસ માણુસ ગાડીના તારૅ 


(1 -. ૧8% 


લટકી રહ્યાં હતાં તે ત્યાંનાં ત્યાં જ મરી ગયાં કેટલાંક ઝાડા 
ઉપર આવીને વળગેલાં હતાં. એક કેદીએ પદર વીસ માણસ 
જવતાં આવેલાં તાણી કાઢયાં, કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ વાંસના તરાપા 
કરીને તેમાં માષ્ુસો બેસાડીને કાઢયાં. હન્નરે રોરો મરી ગએલાં 
વિશ્વામિત્રીમાં તખ્ાઇ આગ્યાં. બક્ર ખાલી પડવાથી કેટલાક લુંટારા 
લોકોએ તરાપા કરીતે તેમાં બેસીને દુકાનોમાંથી ધણા માલ ચોરી 
કરીને લેઇ ગયા. લેકાનાં ધર પડવાથી લેકે! સરકારી બંગલા તથા 
ગશીસોમાં પેસી ગયા કમાટી બાગમાં પાષ્ય્ી ભરાવાથી તમામ 
જાનવર! વાધ્ર સિંહ સુદ્ધાં મરી ગયાં, વિશ્વામિત્રીના પુક્ષ ઉપર પાંચ 
સાત ષ્ટ પાણી જતું હતું. બધા શહેરમાં માણુસો। પાંચ સાત દિવસ 
સુધી ભૂખે મુઆ. ગોધરાથી શેડીઆ લોકોએ ધણી મદદ કરીને દાળ 
ભાતના દેગડે દેગડા ભરીને ગાડીમાં મોકલી દીધા. તથા દૂધપુરી ને 
ભજીયાં ડબા ભરીને મોકલી દીધા. તે લોકોએ ખાધું ત્યારે જીવતા 
રહા. રેલ્વે ગાડીમાં પુલ તથા નાળાં અને સડકો તુટી ગઇ. આવે 
વખતે કેરોસીનની ખે દુકાનો મળગી ઉદી. આજવા તળાવ ફાય્યુ 
ઝેટલે લોકો તો જીવ લઇ નાઠા. અને જ્યાં ઉધાડું મકાન દીડુ' ત્યાં 
પેસી ગયા. આજવા તળાવના કાંસમાં થઇને મગરમાછલાં તણાઇ 
આવતાં. વ્ય કટપુરા આગળ પાષ્યરીમાંથી બહાર નિકળેલો એક મગર 
મારી નાખ્યો. ને આસરે ચાલીસ પચાસ સણુ તોલને। હશે. વ્ય કટ- 
પુરા આગળ રેલ્વેના પુલ હતો તેની ગટરો અતે થાંભલા તણાઇ 
ગયા અને પુલ તુટીતે સાક્‌ થઇ ગયે।. ગાયકવાડી રેલ્વે તો આડ 
દશ મહીને શરૂ યાય તેવા સ ભવ હતો. રેલ્વે કપનીતે કરોડો રૂપીઆ- 
નું નુકશાન હતું. તાપી, રેવા, વિશ્વામિત્રી, મહીસાગર, શેઢી, 
વાત્રક, મેની, સાબરમતી વગેરે નદીઓમાં પુલ ઉપર પાષ્યી જતુ 
હતુ. ભરૂચ પણુ પાણીના રેલને કારણે ખાલી કરાવ્યું હતુ. 
તાપી કિનારે ભય કર ખીક હતી. મહીસાગર કાંઠે જખ્બર તોફાન 


(1૧૨) 


થતું. વડોદરા સુરત, ભરૂચ, ડભોઇ, પાવાગઢ, ગોધરા, રાજગઢ, 
ઠાસરા, અમદાવાદ, મહેમદાવાદ, નડીઆદ, આષુ ૬, બોરસદ, પેટલાદ, 
ખંભાત, ડાકે।૨, કચ્છ, કાઠિયાવાડ વગેરે તમામ જગ્યાઝે વરસાદનું 
ભારે ન્નેર હતું. ડાકોર તરક શેઢી નદીમાં પાષ્ય્ી નહિ માવાથી 
ડાકોરમાં પેડુ અતે બધા શહેરમાં બખે માથોડાં મેડા મયાળ સુધી 
પાણી ચઢી ગયું. દુકાનોમાં પાષ્્ી9 પેસી જવાથી લેકેોના માલ 
કહેવાઇ ગયા. શેઢી નદીના કાંદા ઉપરનાં ગામો તણાયાં. તેમાં 
' લેકેનાં કેટલાં ય ઢોર, ગાડાં, ડમષ્ય્રીયાં, પેટી, પટારાં, મજુસો તથા 
પૈસાટકા તણાઇ ગયા. શેટી નદીમાં એક ખહાદુર માષુસે નદીમાં 
એક બાવળના ઝાડને એક હાથે બાથ ભીડવીને ખીજે હાથે લાંબી 
વાંસી ઝાલીને તખ્ાતાં આવેલાં પદર વીસ જવતાં માષ્ુસો બહાર ખેચી 
કાઢયાં. આ રીતે તે માખુસે ધણા માણુસોના જીવ બચાવ્યા. શેઢીમાં 
નવ વાગતાને સુમારે ભારે તોફાન થયુ. નદીનું પાણી ૭ ગાઉં 
પટમાં પહેળું જવા માંડયુ. આથી ખ ભાલીના સ્ટેરાનથી મહેમદાવા ૬ 
સુધી રેલ્વેમાડીની સડક ઉપર બખ્ખે માથોાડાં પાણી થઇ ગયું અને 
ખ'ભાલી ગામ તમામ તણાઇ ગયુ. નદીનું પાણી નહિ માવાથી 
રસ્તો તોડીને બીજે માગે પાણી નીકળ્યું. તે પાણી ત્યાંથી તીકળી 
ડાકોર થઇને ઉમરેઠ તરફ વળી ગયું અને પાણુ ત્યાંથી નાડુ તે 
એડ ખભોાળજની સીમ વચ્ચે થઇને રાસતોલ તરફ થઇને ચિખેો- 
દરાના કાંસમાં પડયુ . ત્યાંથી આણુ દ થળે ખાકરાલ, કરમસદ, 
પેટલાદ વગેરે ગામામાં થઇને ઠેઠ ખભાત પહોંચ્યુ. 


ગુજરાતમાં ભયકર વરસાદથી દરેક ગામ દીડ સેકડે ચાલીસ 
પચાસ ધર પડી ગયાં તથા કેટલાંક ગામ તો સમુળગાં તષ્માઇ ગયાં. 
વડેદ૬રામાં ત્રીકજ્ન ભાગનાં ધર પડયાં હશે. દેશનાં નાનાં મોટાં ધષાં 
ઝાડ પડી ગયાં. અનાજ તથા કપાસીઆનું વાવેતર તમામ ક્રોવાઇ 
ગયુ. તમાકુનાં ધર્‌ કોહવાઈ ગયાં. આખા દેશમાં લીલે। દુકાળ પડયો 


(૬૧૨૩) 


છે. ટપાલ બધ હોવાથી લોકો પોતના સગાને ત્યાં પગે ચાલીને 
ખબર ન્નેવા જતા હતા. ગુજરાતમાં કોઇકોઇ જગ્યાએ બખ્બે માથોડાં, 
ક્રોઇ ઠેકાણે વાંસપુર પાણી વહેતું હતુ. અમદાવાદમાં સાબરમતીમાં 
ભયકર પુર આવવાથી બધા શહેરમાં પાણી ભરાઇ ગયુ શહેરમાં 
પાણી ભરાઇ જવાથી બધી મીલોમાં અતે દુકાનોમાં પાણી પેસી ગયુ. 
શહેરમાં કરોડો રૃપિઆતનું લોકોને નુકશાન થયું. કેટલાક બગતા 
પડી ગયા. અતે ભોગ ન્નેગે શત્રાવણુ માસમાં અમદાવાદમાં અગ્નિ- 
પ્રલય થયો તેથી ર૫૦ ધર ખળીને સાક્‌ થઇ ગયાં. તેમાં લેકે 
પાયમાલ થઇ ગયા. વાત્રક કાંઠે પણુ ધણું નુકશાન થયું છે, ૩ચ્૭ 
કાક્યાવાડ તરક ધષાં ગામો તણાઇ ગયાં. અમારા ગામના સ દેવાર 
તળાવનું પાણી હતુમાન આગળ ખડ્ડીઆટ ઉપર આવ્યુ હતુ. 
ગામના પોલીસપટેલે જળદેવીને સ્તુતિ કરીતે જળને વધાવી લીધું 
તેથી પાણી ત્યાં ખળી રહ્યું, નહિ તો ગામમાં પેસવાતો સ ભવ હતો. 
ગામનાં ત્રણુસે ધરાં પડી ગયાં છે. 


હુ' મકનદાસ પણુ તેજ વખતમાં ગામ શિવરાજપુર ગએલે હતે. 
તે ત્યાંતો ત્યાંજ આઠ દિવસ સુધી રકાઇ ગયો હતો. વરસાદના 
તોફાન પહેલાં અસાડ વદી ૧૦ ને દિવસે અમે ઘેરથી નીકળ્યા તે 
મહીસાગર પાર હોડીમાં બેસીને સાવલી તરક ચાલી તીકળ્યા. અને 
ત્યાંથી પાંચતી ગાડીમાં ખેઠા. પછી રાતના દશ વાગતાં શિવરાજપુર 
ઉતર્યા. તે વખતે મહાભય'કર વરસાદ થવા માંડયો તેથી સુખે દુઃખે 
અમે ગામમાં ગયા. ત્યાં મે મારા એક મિત્રને ત્યાં મુકામ કર્યા. 
પછી વરસાદને કારણે ત્યાંના ત્યાંજ રોકાઇ ગયા. અતે ચાર દિવસ 
શ્િવરાજપુરમાં રહ્યા. એટલામાં વરસાદ એવો થયો કે રાહેરમાં બધે 
માથોડું માથેાડું પાણી યઇને જળજળ બખબાકાર થઇ રહ્યું. ન્નણે 
દરીએ લાવીને ઠાલવી દીધો હોય તેમ થઇ રઘુ. લોકો ગભરાઇ 
ગયા અતે નનણયુ કે આતા કઇ પધશ્વરી કોપ થયે. પછી અમે તો 


( ૨૧૪) 


ગભરાઇ ગયા, એટલે એક માણુસ સાથે લઇને અમારા ધર તરક 
ચાલી નીકળ્યા. ચાલતાં :ચાલતાં વચ્ચે દેવ નદી આવી. તેમાં રેલ્વેના 
પુલ ઉપર પાણી જતું હતું તેવા પાણીમાં અમે પુલ ઉપર ચાલ્યા. 
ઉ'ચે નનેધ્ને ચાથીએ તો સલેપાટનાં પાટીઆંની ઠોકરો પગમાં વાગે 
અને નીચે નેઇને ચાલીએ તો વહેતા પાણીનુ પુર ન્નેઇને આંખમાં 
ભમરી ચકરી આવે એટલે પડુ પડુ થઇ જતા. મહામુશીબતે પુલની 
ખહાર નીકન્યા. પછીથી પાણીના વહેરાતી કોતરડીએામાં કમરપુર 
પાણીમાં તખ્તા તણાતા કેટલેક છેટે તીકળ્યા, રસ્તામાં બીજ એક 
નદી આવી તેમાં સો। છુટ પહેળુ પાણી જતું હતુ. તેમાં અમે દરા 
બાર માણુસ એક ખીન્નના હાય ઝાલીને ઉતરવા મ'ડયા એટલે 
પાણી અમારી કેડ બરોબર આવતુ. પાણીમાં અર્ધા લેકે તણાવા 
મ'ડયા. હું પણુ તણાવા મડયેો,, અમારા તો હોૉંસકોસ ઉડી ગયા 
અતે અમે તો! જણ્થુ કે હવે તો રાન્નરામની સ્વારીમાં ચાલતા યયા. 
મારી પાસે લુગડાંની પોટલી હતી તેમાં ત્રષુસેો। રપિઆના ને।ટ 
હતા, તે પોટલી બગલમાં ધાલીને એવી દમળાવી કે તેતે વટવા દીધી 
નહિ અને સાથેના માણુસનો પકડેલો હાથ છેડયેો નહિ. અર્ધા 
માણુસો। ત્રીસેક છુટ સુધી તષ્યણાયા એટલે સામી બાજુએ પાંચસાત 
દયાળુ માષણુસો। ટોરાં ચારતા તે અમોને તણાતા ન્નેઇને આવી પહોંચ્યા 
અને અમને બધાને ખહાર કાઢયા. 


પશ્વરની દયાથી અમે જીવતા રહ્યા. પછી અમે આજવા તળાવ 
પાસે વ્ય કટપુરા ગામમાં આવ્યા. ત્યાં રાત રહીને ખીજે દિવસે 
વડેદરા તરફ ચાલી નીકળ્યા. કાંસનું પાણી કોાડેલું હતું તે કાંસ 
તરફ ચાહ્યા. ગામ રસુલાવાદ આગળ તે કાંસની પાર ઉતરવા મડયા 
એટલે કાંસતા કાદવમાં જ્યાં પગ મૂજીએ કે તરત કેડ બરાબર અદર 
ઉતરી જપ્નએ૦ે. આગળ આગળ લાકડી ખોાસીએ તે તે પણુ ભૉંયમાં 


(3૧૫) 


ઉતરી ન્નય તેયો અમે તો ગભરાઇ ગયા, પણુ સામી બાજુએ ત્રખુ 
છેકરાં પાણીમાં માછલાં પકડતાં હતાં તેમણુ અમાને હાથ ઝાલોને 
ઉતાર્યા. પછી આજવા તળાવની સડકે ચઢી ગયા. આ રીતે અમે 
વડોદરામાં આવ્યા. શિવરાજપુરથી વડોદરા આવતાં સુધીમાં અમારે 
નદીઓના તથા વહેતા પાણીના પચીમ ત્રીસ વહેરા ઉતરવા પડયા. 


આ રીતે વડોદરા આવ્યા અને શહેર પાર ચાલ્યા એટલે આવુ 
ભયકર નુકશાન અમારી નજરો નજર ન્નેયું. બન્નરનું કેડ બરોબર 
પાણી ડાળતા ડોળતા ચાલ્યા. આવું ભયકર તુકશાન ન્નેઇતે અમે 
પણુ દીક્ગીર થઇ ગયા. નુકશાન ન્નેતા નેતા અમે સ્ટેરાને આવ્યા. 
ત્યારે વિશ્વામિત્રીના પુલ આગળ કેટલાંક તણાઇ આવેલાં ઢોર તથા 
માણુસો મરી ગએલાં પડયાં હતાં. કેટલાંક બાવળનાં ઝાડ ઉપર્‌ 
ભરાઇ રહેલાં હતાં. પાંચ વાગ્યાની ગાડીમાં ખેસી અમે અમારા ગામ 
ખભોાળજ્માં આવ્યા. 


આવે ભયકર વરસાદ તો બસે' વરસ ઉપર પણુ યયો ન હતે. 
શહેરોમાં તયા ગામડાંના આગેવાન લેક્ાોએ જળદેવીને સ્તુતિ કરી 
નાળીશેર વધાવ્યાં તથા વહેતા પાષ્ીમાં ચુદડીએ વહેતી મુકી 
ત્યારે જળદેવીએ ક્ષમા કરી, નહિ તો બધો દેશ બોાળાઇ જવાને 
સભવ હતો. બધા દેશમાં કરોડે રૂપિઆનું નુકશાન થયુ. દેશની 
દશા દશ વરસે પણુ સારી થવાની નથી. કેટલાક શેઠીઆ લેક્ાએ 
ધરમાદા અનાજ તથા લુગડાં ગરીખાતે આપ્યાં. સરકારે ખેડુતોને 
તગાવી તથા બનિયાવું આપીને લેક્ોતે ધણી મદદ કરી. ઇશ્ચરી ક્રોપ 
થયો. ઇશ્વરનું સ્મરણુ કરે। અતે દીલમાં દયા રાખો, પાપ અભિમાન 
અહકાર છેડી દો. ૯% શું થયુ અને શું થશે તેની કોઇન ખળર 
નથી. માટે પ્રભુ ભશ અને પાપ તનને તોજ જળઢેવી ક્ષમા કરશે. 
મોટાં શહેસેમાં વરસાદથી મુએલાં તયા તણાઇ આવેલાં ઢોર, પરુ, 


ક” 
ફે 


(૨૧૬) # 
પ'ખી, માષુસ, કુતરાં બિલાડાં વગેરે કહોવાધ્તતે દુર્મન્ધ મારે છે. * 
વળી બનરેૅમાં પાણી ભરાધ્ને દુકાનોમાં પેઠેલુ] તે તેથી અનાજ 
વગેરે માલ પલળીને કહોવાઇ -ગએલા. આથી તેને લીધે પષુ હવા- 
ની અશુહ્ધિમાં ક૪ક વધારા થયો છે. તો એવી જગ્યાઓએ નકામા 
રખડેવું નહિ એવી મારી નખ્ર વિનતિ છે. 


લિ, સેવક 


મકનદાસ પટેલ 
ખભેોાળજ 





આશુ શરત પિટ ગ પ્રેસમાં 1 ભય મયુરશાઇ, 
 શંમશે પ્રકાશક્તે માટે છાપ્યું. તા, ર૭: ૮ : ૨૭." 


